
Mánaðarrit til stuðuings frjálslegri tráarskoðun. 



gimli, man. september 1893. 

t 



Rev. Bj örn Pétrsson. 

25. sept. þ. á. lést öldungrinn Eev. Björn Pétrsson, prestr hin s 
únítfli'iska safnaðar íslendinga í Winnipeg. Hafði verið lasinn áðr 
um tíma. 

Björnsál. Petrsson var einn af þeim mönnum, sem geta verið 
ungir í anda, þótt ellin færist yfir þá. Hann var jafnan kátr og 
fjörugr, hvenær sem maðr hitti hann. En það, sem í voruin augum 
einkendi hann, var þrek og kjarkr samfara sterkri sannleiksást. 
Hann var einn af þeim fyrstu mönnum hór, sem í trúmúlum lét í 
Ijósi og fylgdi fram skoðunum, andstæðum flokki þeim, er þá réði 
lögum og lofum meðal íslendinga. Hann hirti ekki um það, þótt 
öðrum, jafnvel fornvinum hans, líkaði það miðr, hann hirti ekki um 
það, þótt hann fengi fyrir það hnútur og hnjátur; hann stóð fast við 
sannleika þann, sem hann hafði fundið. Hann var eins og klettr- 
inn í hafrótinu, gamli maðrinn, þó að öldurnar skyllu á lionum, þó 
rótaðist hann ekki minstu ögn, þegar brimlöðrið skall á herðum 
lians, þá brosti hann í kamp, en ekki færðist hann úr stað, heldr 

horfði brosandi á kvikuna, er hún veltist upp að honum_Þegar 

maðr kom að heimsækja hann, þá var eins og létti yíir manni, að 
heyra hinn síglaða hlátr hans. Hann braut fsinn gamli maðrinn og 
reisti merki frjálslyndrar trúar meðal íslendinga. Þökk sé honum 
fyrir það. Margr landi hans og vinr mun sakna gamla mannsins, og 
lengi munum vér minnast hans. Ást vor og hjartans óskir skulu 
fylgja honum yfir á landið ókunna, þar sem hann skoðar nú það, 
sem hann eygði hér í fjarska. Glaðr og fagnandi rendi j“hann au g- 
unum þangað, vonarfullir og glaðir hugsurn vér til að hitta ■ hann 
þar aftr. Friðr og fögnuðr og blossun drottins veri æ með hon- 
um_ 





■130 


Ertu lúþerskrar eða frjálslyndrar trúar ? 

Síðau fór að bera á hinni frjálslyndu stefnu meðal Islendinga, 
liefi ég oft orðið þess áskynja, að menn hafi deilt um það, hvort 
þeir væru lúþerskrar trúar eða ekki. Menn, sem úmögulega hafa 
getað trúað eilífri fyrirdæmingu og öllum þeim úsköpum, sem henni 
fylgja, menn, som var jafnómögulegt að taúa því, að Guð hefði boð- 
ið Gyðingum að drepa og myrða saklausa menn, konur og brjóst- 
mylkinga, eins og að trúa því, að sólin væri svört, menn, sem gjör-‘ 
a-amlega hafa neitað því, að ritningin yæri innblásin af Guði, þeir 
hafa þó haldið því fram, að þeir væru lúþerskir: en það er röng 
skoðun, þeir eru langt frá að veaa það, og gata ekki gengíð uudir 
þvínafni og þeir rétttrúnaðar postular, hvort heldrþað eru lærðir eða 
leikmenn, sem fá þá til að vera í flokki sínum, þeir ginna þá og 
gihha, þeirfleka þá, því að lúþerskan er bygð á kreddum (dogm- 
um), trúaraetningum, sem kirkjuþing og klerkar hafa slegið fóstum 
■sem óbifanlegum oilífum sannleika, hún er bvgð á innhlæstri ritn- 
ingarinnar. Menn geta ekki hugsað sér lúþarsku án eilífrar fyrir- 
dæmingar. Þetta eru hornsteinar hinnar lúþersku trúar ; ef einhver 
þeirra er í burtu tekinn, þá er byggingin öll hrunin, lnin getr þá 
ekki staðist. Það er því í mínum augum óheiðarlegt, að telja 
mönnum trú um, að þeir geti verið í lúþerskum flokki, ef þeir kasta 
burtu einhverjum þsssum hornsteinum, slíkt er að bera í munni sér 
lygaanda, að ginna meun tilað styðja og styrkja þaðmálefni, eða 
þær stofnanir, sem maðr í hjarta sínu er sannfærðr um, að eru rangar. 
það er varla von, að alþýðumenn, sem eru önnum kafnir í dagleg- 
um störfum og stríði fyrir lífinu, hafi tíma eða sinnu á, að rekja 
hugsanfræðislega alt samband hverra einstakra trúarstaða og afleið- 
ingar þær, sem neitun eins eðr annars atriðis hefir á alla trúarhoild- 
ina, og þessvegna kenni ég þettaf’forkólfunum, sem oftlega ásam- 
viskulausan hátt ginna menn og fleka, til þ n ss að geta haft not af 
dollurunnm og centunum þeirra, og brúka þussa dollara og cent, er 
þeir narra frá þeim, sem vopn á móti sjálfum þeim. 

Ég ætla nú að týna til nolckur atriði, seni allr þorri Islendinga 
er húinn að sleppa úr trú sinni, en sem lúþerska trúin ekki má án 
vera og getr ekki heitið lúþersk trú, ef Inin sleppir. Eitt af atrið- 
um þessum er eillf fyrirdaiming. Hún er svo þSaðskiljauleg frá 



—131— 


liinni lúþersku trú, að siðbótahöfundarnir lúþersku þeir hafa í 17. 
grein Augshorgarjátningarinnar fyrirdæmt alla þá, er ekki vilja trúa 
henni, þar sem þðir segja: „Vér fyrirdæmum endrskírendr, sem 
kenna að endir muni verða á hegningu fyrirdæmdra“ og í 2. grein 
Augsh.j. segir: „Söfnuðir vorir kenna, að syndin dæmi seka og 
ateypi í eilífa glötun öllum þeim, som ekki endrfæðast fyrir skírn 
og heilagan anda“. Það þarf því ekki að kalla saman neitt kirkju- 
þing, evangeliskt lúþerskt, íslenskt, til þess að fyrirdæma þá, sem 
ómögulega geta trúað eil. fyrirdæmingu, því einmitt. meginatriðí, 
hornsteinar trúar þeirrar, sem þeir trúa, fyrirdæma þá ; trúin sjálf, er 
þeir hyggja á alla sína von um eilífa sáluhjálp, hún dæmir þá, steyp- 
ir þeim i eilífar, brennandi vítispíslir. Ég vil hiðja menn að at- 
liuga þetta, þá sem ekki liafa gert það áðr, það er sannarlega þess 
vert.—Xú geta allir séð, sem augun hafa opin, að meginhluti íbúa 
heimsins er ekki kristinn, hafa aldrei verið skírðir, 900 milliónir 
manna eða meira eru því sjálfsagðar í hið logandi hál; svo kemr hitt 
skilyrðið, að þeir eru dæmdir í eilífa glötun, sem ekki eru endrfædd- 
ir, en eru það nú margir, sem geta sagt um sjálfa sig, að þoir séu 
endrfæddir ? Mór þætti ósköp gaman að sjá þá menn, og ég veit, að 
fleirien ég, mundu verða forvitnir að sjá þá. 

Þá er heldr enginn sá lúþerskrar trúar, sem trúir því, að ung- 
hörn þau fari vel, semdeyja áðr en þau hljóta skírn. I Augsborgar- 
játn. er sáluhjálpin skilyrðislaust við skírnina hundin sjá 2. gr„ þar 
er engin undantekning, þar sem því nokkrir klerkar þeir, sem hryllir 
við þessum ósköpum, eru að reyna að draga úr því, þá er það ekki 
nema hártogun og útúrsnúningr, þeir eru að reyna að villa sjónir 
fyrir mönnuin, til þess að lúþerskan hrindi þeim ekki fra sér, þeir 
fara þar með fals, og til þess að geta það, þá bera þeir fyrir sig orð 
Kristsþessi alkunnu: „Leyíið hörnunum“ etc. Trúarsetningiu, að 
enginn verði sáluhólpinn áu skírnar, stendr eins fyrir það, þótt 
Kristr hafi sa’gt þessi orð. Það sanna í þossu er, að orð Krists fara 
með sannleikann, en trúarsetningin or röng. En nú eru hœði ótal 
kristnir feðr og mæðr, sem misst hafa hörn sín, þegai- eftir fæðinguna 
áðr en þau voru skírð, er þá móðirin skyldug að trúa því, að barnið 
sitt unga, saklausa fari í vítiskvalir og brenni þar að eilífu? Ef að 
móðir eða faðir þess harns með réttu vilji lúþersk heita, þá eru þau 
skyldug að trúa því, þar er ekkert • undanfæri. Barnið var' ekki 
skírt, en allir þeir skulu í eilífa glötun, sem ekki skírast sjá Augsb.j. 
9. gr. 


—132— 


Þi ei' annic atriðí, shiii vavasAmt er fyrir láþerska menii að trúi, 
eil þ’.ð er þtð, að þeir gíti verið Gnði velþíknaulegir og sáluhólpnir 
orðið fyrir það, að breyta vel. Allr þorri manna mun hugsa á þá leið, 
að þeir geti gjört sannarlega góðverk, þótt þeir rígbindi sig ekki við 
kenningar og kreddur kirkjunnar, góðverkið á að hera sín verðlaun í 
sjálfu sér, ef það er unnið af góðum hug, án tillits til þess, hvað.i 
skoðauir maðr sá hefir, er vinnu’- þið. Iif einn breytir réttilega, svo 
vel sem hann hefir vit á og honum er mögulegt, þá er þið ætlan als 
fjöldans, að Guð líti á það með velþóknun og að hann muni lauai 

það í öðru lífi. Yér skulum taka eitt dæmi því til skýringar. Það 
e r hús að brenna í þorpi einu; eldrinn hefir gripið svo um sig, að 

logarnir tegjast út um glugga og gættir, inni fyrir sýnist alt ver.i 
rey'-’r og bál, mannfjÖldinn stendr höggdofa úti fyrir og liorfir ú 
brunann og bíðr þess, að þá og þá falli þakið og húsið hrynji saman, 
fiestir íbúarnir hafa bjargast út úr eldinum, meira og minna naktir 
sumir brendir og meiddir, sumir meðvitundarlausir; þá raknar móðir 
ein hálfklædd við úr öngviti; hafði verið horin meðvitundarlaus 
út úr húsinu; hún lítr í kring um sig eius og liana vanti eitthvað, 
með veikriröddu spyr hún : „Hvar er barnið mitt?“ Enginn svar- 
ar. „Hvar er barnið mitt?“ endrtekr hún í sterkari róm. Það er 
eins og lífsmagnið streymi um hana alla, hún rís upp, með angistar- 
fullri veinandi röddu hrópar hiín : 0! hvar er barnið mitt 1 fáið mér 

barnið mitt!“ Angistarsvitinn stekkur af enni henni, og í ofboði og 
dauðans angist hrópar hún grátandi og veinandi á barnið sitt. Þ.ið 
hafði orðið efcir í einu herberginu. Enginn þorir upp, því loginn 
sendist út urn þakið hér og hvar, það er að ganga í opinn dauðann, 
að sækja það. Yei, einn ókunnr maðr stekkr upp stig.mn, upp að 
glugganum og inn um hann, hann þýtr úr einu herbergi í aninð, 
þar til hann finnr barnið, vefr utanum það ábreiðum og leitar svo 

til stigans. Múgrinn er allr milli vonar og ótta, hvort iiann komist 
ofan, þakið er farið áð hrynja, logarnir senda eldrauðum tungunum 

út um gluggana og veggina hér og hvar, hann kemst í stigann með 
hárið brunnið, fötin hér og hvar logandi; ofi-i stiganu hleypr hann 
í ofboði; nú er húsið að hrynja, bjálkar og raftar sendast á hann. 
en ofan kemst hann með veikum burðurn. Móðirin stendr þar með 
opna arma; hiín tekr á móti barninu sínu elskaða, það er lifandi. 
Guði sé lof! hún grætr gleðitárum og biðr Guð að launa lifgjafa 



—133— 


þess; en liann hefir lagt líf sátt 1 sölurnar til að frelsa harnið; við 
fætr móðurinnar hnígr hann dauðr nið". Þetta er nú alt ljómandi 
gott, hafi hann rétttrúaðr verið, þá stekkr hann undir eins inn í 
himnaríkis-dýrð, en hafi það ekki verið, hvað þá? Hafi þrð nú ver- 
ið únítari, sem neitar eilífu víti, djöflinum, guðdómi Krists, ef hann 
trúir því, að Kristr hafi verið maðr, þótt liann játi að hann hafi verið 
guðdómlegr maðr, sem hafi sýnt oss veginn til Guðs, þótt lianu játi 
að hann sé vegtinn sannleikrinn og lífið, ef hann að eins ekki 
stendr fast á því, að hann sé Guð; já, þá á hann engin laun skilið 
fyrir það, þótt hann léti lífið við þetta góð verk sitt, hann verðr samt 
að fara í víti, því það er trúin sem gjörir menn sáluhólpna, en ekki 
verkin. En nú vantar hann þessa sáluhjálplegu trú, hún er ekk i 
til íhonum; en aftr á móti trúir hann öfugt við ktnning kirkjunnar 
hann trúir því, að aðalatriði allrar guðsdýrkunar sé inniíklið í góðum 
verkum, innifalið í því, að hreyta eftir Kristi, sem manni, en ekki 
Guði. Hvað á nú eð gjöra við hann þennan mann? Á að steypa 
honum niðr í víti, eða hvað 1 Allir þeir sem lúþerskir vilja heita 
þeir hljótaað fyrirdæma hann, hann vantar þina sáluhjálplegu trú og 
án liennar geta engin góðverk átt sér stað. Sama hefði verið, ef að 
þetta hefði verið heiðingi, einhver Klnverji, sem aldrei hefði lieyrt 
um Krist getið, átti hann nokkur laun skilið fyrir að leggja lífið í 
sölurnar, þegar trúna vantaði, þegar hann var hvorki skírðr né endr- 
fæddr, sjá Augsb.j. 1 Guðfræðingarnir vinda vandlega trúna og verk- 
in saman í alveg óleysanlegan hnút, sem hvergi finst upphaf né end" 
ir á; en hér í þessu tilfelli er ekki að tala um neina trú, heldr góð- 
verkið sjálft; að gefa líf sitt út fyrir aðra, eins og Kristr gerði. Getr 
nokkr maðr neitað því, að þesskonar verk séu Guði velþóknanleg i 
En þeir menn, sem játa það, þeir eru þá ekki lúþerskir lengr. 

(Framhald næst.) 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[Framhald. 


(1) Mótsagnir. Eitningin hefir inni að halda ákaflega miki ð af 



—134— 


sláandi mótaögmun, sem hverjtim ætti að Iiggja í augum uppí, seru 
nokkuð kynnir sér þessa fornu bók. Eru þær mörg Iiundruð að tölu, 
ef ekki i þiisundatali, ef vel er leitað, og vil eg að eins geta nokkura: 

Ef vér berum sarnan II. Sam'tíels liók 24, I. við I, Kronikubók 21 

I. , þá sjáum vér, að þar er sagt frá hinum sama atburði á báðum 
stöðum, frá því, er Davíð konungr léttolja ísrael. Á öðrum staðnum 
er það sagt, að drottinn Guð hafi komið Davíð til þess, að láta telja 
fólkið, ená öðrum staðnum er djöfullinn látinn koma Davíð til að 
telja. En nú sér hver maðr, að annaðhvort lilýtr að vera rangt, 
nema menn vilji halda því fram, að Guð og djöfullinn séu sama per— 
sóna og vona ég, að fáir séu svo ósvífnir. 

Þá vil ég enn telja jafnhliða nokkr dæmi: 

Og hjarta Davíðs ásakaði hann, Af því ‘Davíð hafði gjört það 

er hann hafði talið fólkið; og sem rétt var í augsýn Drottins og 
Davíð sagði við Drottinn: Mikil ekki vikið fráneinu, ssm Drott- 

er sú synd, er eg hefi drýgt. inn hafði honum hoðið meðan 

II. Sam. 24, 10. hann liíði, nema að því, er 

snertii' Iletítann TJría. 

I. Kon. 15.5. 

A öðrum þessum staðjátar Davíð sjálfr, að hann liafi mikillega 
syndgað á móti drottni, en á hinum er það sagt, að hann hafi aldrei 
syndgað; nema rétt í það eina skifti, er hann réði TJría bana, til þess 
að geta náð Betsebu konu hans, og var þó þessi guðsmaðr sannarlega 
ekki konulaus fyrir. 

I fyrri Kronikuhók 20. kap. 1—S. v. er sagt frá því er Jóab tók 
borgina Rabba. I 3. v. stendr: ,,0g hann (Davíð) leiddi út fólkið, 
sem þar var inni og lét sníða það sundr með sögum og með járn— 
hei'fum og með öxum. Og svo gjörði Davíð við allarborgir rímm— 
onssona". En í Kon. 15. 5. er sagt að hann hafi ekki vikið frá neinu 
sem dr. hafði honum boðið nema í þetta eina skifti, er hann réð 
TJría bana. Hvernig getr þetta komiðheim? Er nokkr svo ósvífinn 
og grimmúðigr að sogja Jxið, að drottinn hafi boðið Davíð, að drepa 
og myrða? Þeir, sem geta verið svo heiftarfullir í huga sínum, að 
hugsa sér, að bera slíkt og þvílíkt fram, þoir rnundu vissulega ekki 
vera langt frá því, að vinna hin söniu verk, ef svo bæri undir. Kei I 
íæningjaforinginn, munaðarseggrinn, hiun grimmi og heiftrækui Dav- 
íð konungr, sem á banaboðinuir. bauð Salómon syni sínum það sein- 
ast, að muna sig um það, að myrða dyggan og trúan þjón sfnn, Jóab, 



— 1S5— 


er unnið hefði fyi'ii' llann margt illverkið, hann ver sannarlega alt 
öðruvísi, en svo, að hann viki ekki frá neinu, sem drottinn hafði boð- 
ið honum ; það væri mesta hneyksli að segja annað. En öil saga 
iMvíðs, þessarar þjóðhetju Gyðinga, mannsins, sem þeir sögðu, að 
væri eftir Guðs hjarta, lnín sýnir svo glögglega, hvílíkar hugmyndir 
Gyðingar höfðu um Guð, þær vorunú ekki hærri en svo, að þeir á- 
litu og trúðu því, að þessi maðr væri Guði velþóknanlegr, og þetta 
átti að vera forfaðirKrists; þetta er ein hetja rétttrúnaðarins, því allir 
þeir, sem halda viija fram innbiæstri ritningarinnar, þeir verða að 
taka það alt gilt og gott og Guði þóknanlegt, sem Davíð gjörði. 

Þá skulum vér bera saman : 

Eftir þessa atburði freistaði Guð Enginn, sem freistast segi: Eg 
Abrahams. freistast af Guði, því Guð freist- 

I. Mós. 22. 1. ast ekki af hinu illa, en hann 

Eigi leið þú oss í freistni. sjálfr freistar og einskis. 

Matth. 6. 13. Jakobs pistill 1. 13. 

Þessar mótsagnir hefir rétttrúnaðrinn oft verið að glímavið, og 
reynt að skýra þær, svo að þær hvyrfi, þeir hafa sagt, að í fyrstu bók 
Mós. þýði: ,,að freista“, ekki að freista, hehir að reyna trú eins. En 
ef vér breytum þýðingu orðsins á einum staðnum, þá verðum vér 
einnig að breyta lienni á hinum; en þó að vér gjörum nú þ tta, þá er 
mótsögnin eins eftir, sem áðr, eða ef vér vildum nú gefa það eftir, 
sem þó er rangt; að í 1. Mós. 22, 1. þýði orðið ,,freista“ ekki að freista> 
hvað á það þá að þýða hjá Matt. Hvernig, sem vór snúum því, þá 
stendr þó missögnin þessi, að Guð freistar manna, og freiatar ekki. 

Þá er enn : 

Jörðin stendr eilíflega. En dagr drottins mun koma 

Préd. Salóm. I. 4. sem þjófr á nóttu, þá munu 

Hann festi jörðina á liennnar himnarnir með miklum gný 

grundyelli, svo hún fer ei úr skorð líða undir lok, frumefnin af 

um að eilífu. eldi sundrleysast, og jörðin og 

Salm. 104, 51. þau verk, sem á henni eru 

uppbrenna. 

Þá sá eg mikið hásæti hvítt 
. og þann, sem á því sat, en fyr- 
ir sjón hans hvarf himin og 
jörð, svo engar eftirstöðvar vóru. 
Opinb. 20.2. 

Hér segir á einum staðnum, að jörðin fari ei úr skorðnm að ei- 



—136— 


lífu, á öðrum að hún iminl uppbrenna, og á binum þiíðja, að bún 


'h, svo engar eftirstöðvar verði. 
að geta komið þessu saman. 

Kða þessu : 

Og- Elía fór í stormviðrinu upp 
til liimins. 

II. Kon. 2. 11. 


Eða þessu: 

Hver sem af Guði er getinn 

drýgir ekkí syná.hann getr 

ekki syndgað, því að hann er af 
Guði getinn. 

I. Júh. 3. 9. 


Eða þessu : 

Hefir þú ekkiheyrt að Drottinn 
Jiiun eilffi Guð, er skapað hefir 
endimörk jarðarinnar, hann þreyt 
ist ekki, hann vanmegnast ekki. 

Eða þessu : 

Drottins auga eru allstaðar, þau 
sjá illa og góða. 

Orðskv. 15. 3. 

Enginn dimma og enginn daxrð 
ans skuggi er til, sem þeir, *br 
rangt að hafast geti falið sig fyr 
ir honum, því hans augu eru yfir 
mannanna vegum og öll þeirra 
spor sér hann. 

Job 34, 22. og 21. 

Eða þessu : 

Og Davið vann af honum 17 
hvndruð reiðmenn og 20 þúsuní 
fótgönguliðs. 

II. Sam. 8, 4. 

Hér er verið að segja frá hinum 

Eörunautar hans stóðu eins og 
höggdofa, því þeir lieyrðu raust- 
ina, en sáu engan. 

Post.. Gjörn. 9, 7. 


Hver er nu svo mikill smllmgr, 

Enginn hefir stígíð upp tíl 
himins, nema sá, sem niðr sté 
af himni, Mannsins Sonr, sem 
er á himnf. 

Jóh. 3. 13. 

Enginn maðr er sá, seni ekkí 
syndgi. 

I. Kon. 8, 86. 

Þó er ekki einn maðr réttlátr 
á jörðunni, sem giöri gott og 
syndgi ekki. 

Préd. 8. 20. 

Eg er þreyttr orðinn á að 
miskuna. Jer. 15. 6. 

—A sex dögum skóp Drottinn 
liiminn og jörð, en lét af og 
hvíldist á hínuni sjöunda degi, 
II. Mós. 31. 17. 

—Adam og kona hans fólu sig 
fyrir augum Guðs Drottíns á 
milli trjánna í aklingarðinum, 
og Guð Drottinn kallaði á 
manninn og sagði: Hvar ertu í 
I. Mós, 3. 8. og 9. v. 


Og Davíð tók af honum 10 
vagna og 7 þúsund reiðmenn ög 
20 þúsund fótgönguliðs. 

I. Kron. 18, 4. 

sama atburði á báðum stöðum. 

Mennirnir, sem með mér voru 
sáu Ijósið og urðu fehntsfullir, 
en raust þess, er við mig talað- 
aði heyrðu þeir ekhi. 

Post. Gjörn. 22, 9. 



—137 


Eða þessu : 

Og Jakob nefndi þennan stað Enginn hefir no llmn tfma 

Pniel (Guðs auglit), því séð liefi Guð séð, 
eg Guð bersj^nilega. I. Jóh. 4, 12. 

I. Mós. 32, 30. 

Eða þessu : 

j>ví e o- Drottinn, em úumhreyt • En er Guð sá breytni þeirra, að 
anlegr. Þ e i r lótu af sínu vonda athæfi, 

jlal. 3 ; 6. þú lét Guð hjá líða þá hegningu 

Hjá fóðr ljósanDa er hvorki er hann hafði hótað þeim og lét 
umbreyting né umbreytingar- hana ekki fram koma. 
skuggi Jónas 3, 10. 

Jak. I. 17. Drottinn iðraðist þess, að hann 

hafði skapað manninn á jörð- 
unni og honum sárnaði það í 
hjarta sínu. 

I. Mós. 6, 6. 

(Miklu lleiri staðir eru til, 
þar sem Guð er látinn iðrast 
verka sinna eða breyta áformum 
sínum). 

Eða þessu : 

Því ekkí er manngreinarálit —.Jakob elskaði eg, en Esaú 

hjá Guði. hataði eg. 

Eóm. II. 11. Eóm. 9, 13. 

Þá eru og fjölda margar mótsagnir í frásögunum um refl Jesú 
Krists. Fyrst er það, er snertir bernsku Krists, að samkvæmt Lúk- 
asar guðspj. er hann fæddr í Betlehem og þaðan (sjá Lúk. I. 22.) 
tóku foreldrar hans hann og fóru með hann til musterins og þaðan 
heim aftr í Galileu til borgar sínnar Kazaret. Síðan fóru þau á ári 
hverju upp til Jerúsalem á páskahátíðinní (Lúk. 2, 4. Þetta er saga 
Lúkasar um bernsku Krists frá því hann fæddist og til þess hann var 
12 ára gamall.—En ef vér gætum að hvað Matth. guðspjallamaðr 
segír um þenna hluta af æfi Krists, þá finnum vér þir (Matt.2., 
kap.) alt aðra frásögu. Mrttfc. segir oss, að þegar er Kristr fæddist og 
vitringarnir hö fðu heimsótt hann, þá tóku foreldrar hans hann og 
fóru með hann, ekki heim aftr til Kazaret, eins og Lúkas segir, 
heldr til Egyftalands. Til Kazaret fóru þau ekki fyr en þau vóru 
búin að vera ílEgyftalandi og Archelaus sonr og oftirmaðr Ileródesar 
var dáinti. Hvernig getr nú þessu borið saman. 

Þá eru og ókleifir örðugleikar að samrýma ættartölur Krists hjá 
þeim Matt. og Lúk. Báðar þessar ættartölur rekja ætt Krists gegn 
um Jósep. En þegar þeir eru búnir að því, þá neita þeir því báðir 



—138— 

að Jósep hafi verið faðir Krists. Þeir bera það fram að Kristr sé 
kominn af Davíð, af þeirri ástæðu, að maðr sá, sem eltki var faðir 
lians, bafi verið kominn af Davíð, og er þetta bin undarlegasta 
ættleiðsla. En svo segir Matt. að fjórtán ættliðir séu frá Abraham 
til Davíðs, frá Davíð til berlaiðingarinnar 14 og frá herleiðingunni 
til Krists 14; en ef vér forum nú og teljum liðina eins og Matt. telr 
þá upp, þá eru okki nemi 13 liðir frá Abrabam til Davíðs og frá her 
leiðingunni til Krists 13. Enn fremr hrekja ættartölur Jóseps, eigiu- 
manns Maríu, hver aðra, þ.tr sem að eins 15 nöfn eru hin sömu í 
þeim báðum, en 40 mismunandi, auk þessa eru þær kallaðar ættar- 
tölur Krists, en það geta þær ekki kallast, nema Kristr sé sonr Jó- 
seps. En í liðunum frá Davíð til Krists oru að eins 2 nöfn hin 
somu í báðum ættartölunum, Jósefs og Davíðs. Þegar nú þess er 
gætt að ættir þessar eru raktar í karllegg frá syni til föðr, afa og 
langafa, þá sjáum vér, að í báðum ættartölunum ættu að vera hin 
sömu nöfn, að öðru m kosti geta þær ekki verið réttar. Sumir hafa 1 
vandræðum þessu m getið þess til, að þetta væru ættartölur Maríu, 
en fyrir því. er ekki liin minsta ástæða, að eins er þ.ið einn af hin- 
um vanalegu vafningum innblástrsmanna, er þeir ekki hafa hinn 
minsta fót fjrir. 

Ef vér förum nú að skoða starfstíma Krists, þá kemr m irgt fyr- 
ir, sem ekki er hægt að rýma saman. í hiuum þ.'em fyrri guð- 
spjöllunum er Kristr látinn fara út í eyðimörkina undiv eiti? eftir 
skírnina, en Jóhannes guðspjallamaðr segir oss, að á hinum 3. 
degi eftir skírnina sé Kristr í brúðkaupinu í Kaua norðr í Galilcu, 
en minnist ekki með einu orði á eyðimörk eða freisting. Nú sér 
hver maðr, sem nokkuð hirðir nm að opna augun, að haðar þessar 
frásögur geta ekki verið sama, nema þá að Kristr hafi getað verið á 
tveim stöðum í einu, á heimili sínu norðr í Galileu og sunnan til við 
Gyðingaland í eyðimörkinni, en þar eru margar dagleiðir á milli. 

Yfirskriftin á krossinum er og mismunandi hjá 'öllum guðspjalla- 
mönnunum. Matt. segir hún hafi verið þannig: „Þetta er Jesús 
konuugr Gyðinga“ Matt. 27, 37. 

Markús, 15. 26.: „Konungr Gyðinga“. 

Lúkas, 23, 33.: „Þessier konungr Gyðinga 11 . 

Jóhannes, 19, 19.: „Jesús frá Nazaret konungr Gyðinganna“. 

Nú sér hver maðr, að aðeins cin af þessum yfirskriftum getr verið 
rétt, hinar hljóta að vara rangar. En vilji menn aftr fara efiir Lúk. 
sem ekki var sjónarvottr og hefir farið eftir sögusögn annara, og 
segja, að með því að orð þessi voru rituð á 3 tungumálum, he- 



.—139— 


bresku; grísku og latínu, þé sé þessi orðamunr nijög- skiljanlegr, þá. 
er þó ekki liægt að gjöra grein fyrir íieirum en 3 útgáfunum” 4. 
lesmátinn lilýtr þá að vera rangr, því tungumálin vóru ekki nema 3. 
Otí það eitternóg, til að sýna villuna hjá hinum heilögu mönnum. 

Þá er enn eitt. Postuiinn Páll segir oss, í I. Kor. 15, 5., að 
Kristr hafi verið séðr af hinum 12 postulum eftir upprisu síua. En 
nií vitum vér að engir 12 postular veru til þá, svo að þeir gætu séð 
hann. Júdas hengdi sig og 12. postulinn Matthías var ekki kosinn 
til að vera postuli fyr, en eftir uppstigning Krists. 

Enn eru átakanlegar mótsagnir í frásögunni um upprisuna og um 
viðburði þá, er skeðu milli upprisunnar og uppstigningarinnar. En 
ég sleppi því, eins og öllum fjöldanum af mótsögnum yfir höfuð, 
bæði í gamla og nýja Testam., og þó að mönnum kunni að finnast ég 
gera mikið úr þessum mótsögnum, þá er Það sannarlega svo, að ég 
hefi að eins tekið örlítinn hluta ^af mótsögnum þeim, sem til eru; 
rúrnið leyfir ekki að týna þær allar til. 

Yanalega furðar menn það mikið og harma það, hve margir 
rkuli vera trúflokkarnir í kristinni kirkju. Iívernig stendr á því 
spyrja menn, að menn skuli ausa af hinum sama brunni, ritningunni, 
kenningar sínar og trúarjátningar, og þær skuli vera svona margar, 
þessar játningar, og hver annari andvígar, þar sem allar eiu þó bygð- 
ar á hinni sömu bókf Yfir höfuð ætla menn að ráðgáta þessi sé ó- 
leysanleg, eða menn leita að ráðningunni í blindri sálarsjón manna, 
í röngum ályktunum, eða spilltu hjarta og hugaifari. En sá tími 
kemr máske innan skamms, að menn sjá það, að ráðning gátu þess- 
arar er miklu einfaldari og miklu skynsamlegri en þetta. Sú ráðn- 
ing byggist að miklu leyti á því, að ritningin er ekkí ein heild, 
heldr sextíu og sex heildir. Hún er ekki ein heldr sextíu og sex 
bækr, sem skrifaðar eru sín á hverjum tíma, og sín í hverju landi, af 
mönnum á mjög misjöfnu mentunarstigi, með misjöfnum trúarskoð- 
unum, og það merkilegasta við það er það, að engúm þessara höfunda 
hefir nekkuru sinni til hugar komið, að bækr þc-irra mundu verða 
teknar inn í þessa heilögu og innblásnu heild. 

Vér þekkjum vel hina vanalegu mótbáru, a em rétttrúaðir menn 
koma með gagnvart þessum mótsögnum ritningarinnar, en hún 
er sú, að þetta sé fundið upp af trúleysingjum ! að þetta sé jafn- 
gamalt kristninui, að því sé þúsundsinnum búið að svara. En híð 
sanna er, að þetta er ekki fundið upp af trúleysingjum eða noinum 



—140— 


öðrum. Það er svona, hvorki trúleysingi eða nokkur annar getr fund- 
ið þetta upp, eða lagað það í heudi sér, því þetta stendr í ritning- 
unni, brunni þeim, sem rétttrúaðir auaa af játningar sínar og trú. 
Og sannalega er það jafngamalt kristninni. Nákvæmir og réttsýnir 
menn, sem rannsakað haf* ritninguna um allar aldir, hafa fundið 
þessar mótsagnir i henni, og hafa jafnan fundið því fleiri, sein þeir 
hafa rannsakað betr, og hvað það snertir, að þeim hafi verið svarað 
ótal sintium, þá má það vel vera, en þess ber líka að gæta, að þeim 
hefir aldrei verið hrundið.—Það var einu sinni eigi als fvrir löngu, 
að háttstandandi maðr á Englandi var giftr konum tveimr í senn. 
En er það fór að verða hljóðliært, þá fóru menn að tala um þetta sín 
á milli og sögðu þá sumir, að ekki þyrfti annað, en að fá Gladstone 
gamla til þess, að útskýra hana svo hún hvyrfi (explain her away) 
þegar málið kæmi fyrir réttinn.—En þó að Gladstone gamli kæmi 
til, þá mundi honum ekki takast að skýra þessar mótsagnir, svo þæv 
hverfi. 

(Eramhald síðar.) 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

(I’ratnhald.) 

VIII. 

LOFTIÐ. 

Eftir að efnin voru orðin blönduð saman og krystalliseruð, eft- 
ir að þurrlendið var myndað og vötnunum safnað í sjóinn var heil- 
mikið eífcir afnitrogen og öðrum lofttegundum fast utanurn jörðina, 
sem gufuhvolf. Yér höfum þegar séð, hvornig biflíusagan fer með 
festinguna, þak jarðarinnai', er hún lætr halda vötnunum uppi, en 
hengir neðan á það sól og stjörnur allar. Þetta gamla þak eða rjáfr 
hverfr sjónum vorum og vei'ðr að óendanlegu rúmi, en lamparnir að 
sólum. En þetta þunna lofthjóm utan um Ijörðina er að svo mörgu 
leiti áþekt þaki, að vér skulum htlda líkingunum og tala um festingu 
himinsins. 

Oss virðíst loftið vera ekki neitt; vér getum varla fundið þ að 
og als ekki séð það. En þó er það eins verulegt, og hvert annað 
þak. Prófessórinn getr vegið það ;þegar það hreifist ýtir það skipun- 



—141— 


um áfram; í fellibyljunum mölbrýtr það hin sterkustu þök, sem 
menn geta smíðað. Langt uppi yfir jörðunni, þar sem þaðer mörg- 
um sinnum þvnnra, heftir það og því nærstöðvar fiug loftsteinanna,rétt 
eins og annað þrk, og það er nógu hart viðkomu til þess, að kveikja 
í þeim með núningnum á skemmri tíma en einu augabragði. Það 
heldr vötnunum uppi á enn undarlegri hátt, en hinn gamli rithöfundr 
hefir hugsað sér, Yatnið í loftinu er þynnra, en svo að það sjáist, 
en þó er það alstaðar, það er meira að segja i loftinu í herbergjum 
vorum, og vér þurfum ekki annað, en að koma inn með kaldann 
stein, til þess að sjá vatnið safnast á haun í smáum dropum. Svo er 
og um jörðina, hún er sem stór steinn og safnar og dregr til sín drop- 
ana úr lofiinu á hverri nóttu, og er það döggin. Dr. Dalton hefir 
reiknað það út, að á Englandi fellr svo mikil dögg á einu ári, að það 
myndi verða 5 þuml. þykt lag af vatni yfir landið, Þetta loftþak 
heldr sí og æ uppi vatnsmegni miklu í loftkendu efni, Hinir ó- 
sýnilegu straumar þess þyrlast um þakið og þjóta yfir löndin skjótara 
en nokkur hraðlest, eftir ósýnilegum brautum loftsins með vindinn 
sem hreyfandi afl. 

En vötnin eru einnig sýnileg í loftinu. Lítum á skýjamekkina. 
Veggir þeirra eru rennandi efni, grundvöllrinn er loft, en þó renna 
þeir áfram í vindinum, eða veltast áfram í loftimi, án þess uð leka 
einum dropa. Þetta loft heldr þeiin uppi, eins og hið ímyndaða þak 
í sögunni gömlu. Ef það ekki væri, mundu þessar smágjörvu þoku 
kúlur falla til jarðar, stundum með hálfrarmílu hraða á sekúndunni. 
Þær evu einlægt að leitast við að íalla, en loftið stendr á móti, svo 
og svo mikið. eftir því sem þær eru stórar. Vatnsdropi, sem er 
eiun þúsundasti partrúr þuml. mundi að eins falla 2 þuml. á sekúnd- 
unni í kyiru lofti. Jafnvel dropar, sem eru þ hluti úr þuml. að 
þvermáli, þeir gætu að eins fallið 34 fet á sekúndunni. Sannarlega 
heldr loftið vatnsmagninu uppi, sem þak eitt, það heftir regndropana 
og heldr aftr haglsteinunum, sem án þess rnundu deyða oss sem blý- 
kúla. 

Að mörgu öðru levti líkist loftið þaki, þó að það sé svo þunn^ 
og hreint, að það þessi fimmtíú mílna þykt þess virðist engu skýla’. 
þá skýlir það oss þó fyrir sólunni á daginn, það veldr fegrð kvelds 
ogmorguns. Ef það ekki væri, rnundi sólarljósið gjöra oss blinda, 
hver skuggi mundi vera kolsvartr, og dagr og nótt skiftast áá svip- 
stundu. En fyrir geislabrotið og aftrkastið dreifir loftið ljósinu eins og 
pólerað gler og hangir yfir jörðunni sem sólhlíf, það breytir hinu gló- 



audi skini sólar í hina hóglegn dagshirtu og lengir daginn mað rokkr 
inu. Það uppleysir ljósið og dreifir kvöldroðanum yfir skýjarjáfrin, 
það málar skýjamekkina allavega litum, síhvarflandi, dýrðlegum purp- 
ura- og gullslitum eins og dómkirkju hvelfíng. 

Miklu betr, en nokkur dómkirkju-livelfing og safnar það hljóð- 
inu og beinir söngnum leið að eyrum vorum. Ef loftið vseri tekið 
úr kirkjunni, mundi söngrinn ekki heyrast. Þ.ikið hjálpar til, en 
loftið veldr hljómnum. Ef þetta loftþak væri okki, mundi drun 
sjávarins, söngr fuglanna og raddir manna aldrei heyrast, jörðin öll 
yrði þegjandi og hljóðlaus. 

Sannarlega er loftið þak, það skyggir á vinnu vora. það er búið 
dýrðlegu skrauti, svo vór gotum fyllst fögnuði og aðdáun. Það er 
musterishvelfing, sem livelfist yfir alla jörðina og endrhljómar dag 
hvern af hinum helga söng lífsins. Hendin skaparans málar þ ið 
æ að nýju undir hverja morgun og kveld þjónustu. 

Loftið veldr og hinum tempraða hjta; það dregr úr hádegishita 
sólar, sem þak væri, og heldr aftr hita dagsins og dregr úr kulda 
nætrinnar. Vér þurfum ekki annað, en að fara upp á eitthvert fjall- 
ið eða stíga til lofts í einhverjum loftbátnum, og förum vór þá út 
fyrir aðalþakið, og er vér finnum frostið og kuldann í loftinu, þá sjá- 
um vér, hvort það hafi ekki hitað oss; það leggst sem voðfeldr mikill 
svo notalega utan um jörðina, og án þessa feldar myndu tjarnir og 
pollar þvi nær sjóða um hádaginn, en frjósa hverja sumarnótt. 

En loftþak þetta hitar oss á enn undraverðari hátt, heldr on 
með því, að halda í sér sólarhitanum, það hýr til hita. Ef ekki 
væri lnftið mundi allr eldr slokkna og okkivera hægt að kveikja 
hann upp aftr. Vér köllum við og kol eldsneyti, en miklu sannara 
er þó, að kalla loftið það, því vór breunum því dags daglega. Vé r 
opnum sogholurnar á stónum, til þess að ná meiru lofci til eldsins. 
A lampana, húsin, verksmiðjurnár, setjum vór reykháfa, svo að loftið 
streymi hraðara að eldinum. Járnsmiðrinn blæs smiðjubelginn með 
hendi sinni, og bræðsluofnarnir hafa vélar msð þúsund hesta afli til 
að blása, svo að eldrinn fái. nógu mikið loft. Þetta loft virðist því 
vera hið sanna eldsneyti, sem hitar liús vor og hreyfir verksmiðjur 
vorar. 

Það hitar lílcami vora og er starfandi í oss á sama hátt. Andar- 



—143— 


di'iUtrinn er ekki annað en bnmi effcir því, sem læknarnir segja, er 
leiðir fram hita og kraft innan í manninum, eins og eldrinn hið 
ytra. Lungun eru holgr til þess að halda súgnum við. Andardráttr 
inn brennir oss í sífellu. Ef vér höfum loft, þá getum vér haldið 
oss heitum og starfað : en höfumvér það ekki, þá verðum vér kaldir 
og deyjum út eins og eldrinn í stónni. 

Og eldiviðrinn sjálfr hanu kemr úr loftinu, Hann or leifar af 
samansethingu og endrbótum hins garnla þaks. Hið upprunalega 
gufuhvolf var óhentugt þak fyrir dýralifiö. Það var fult af deyð- 
andi kolasýrum og þar gat eldrinn ekki logað og skepnurnar ekki 
andað. En hinn mikli plöntuvöxtr á kolatímanum saug smátt og 
smátt í sig sýru þessa, leysti hana upp og lilóð saman kolaefnunum í 
kolalögum vorum. Þetta gjörði nú tvent, fyrst hreinsaði það loftið 
og hlóð upp eldsneytum, og svo fengum vér fyrir það eldinn, til að 
geta brent þessum kolum, því hið anuað efni úr liinni uppleystu 
kolsýru—súrefuið, sem trén létu frá sér, það er sá hluti lofosins, Sein 
brunanum veldr. Súrefnið eitt mundi gjöra of mikihn eld, það 
brennir stálvírinn sem þráðarspotta. En nú blandast það við nitro- 
gen, sem er ferfalt fyrirferðar meira, en súrefnið og þyntist þannig, 
uns það varð hæfilegt fyrir núlifandi menn og skepnur. 

Svo undarleg hefir verið bygging þessa loftþaks. Um tugi eða 
hundrað þúsundir ára hefir það verið að breytast og endrbætast, úr- 
kastið hefir verið geymt, sem eldsneyti, og styrkleika sinn hefir það 
af plöntunum og þó er það rniklu smágjörðara, en hið smágjörðasta 
léreft. I gegn um liina grófu nitrogen uppistöðu er alsstaðar ofið 
þessu undarlega oxygen ívafi; hvorutveggja er ósýnilegt, en án þes3- 
arar voðar gæti eldrinn eða maðrinn ekki lifað augnablikinu lengr. 
Og þetta þak, eða þessi voð, hún gjörir meira, en að verma og skýla, 
því hún brennir í sífellu, til að kveikja liita 02 líf í mönnum, skepn- 
um og grösum. 

Þessi sköpun heldr einlægt áfram. "Vötnin liffcast sí og æ upp á 
festinguna. Og hversu er ekki atl það mikið, er til þess þarf! Oss 
er sagt, að eigi að gjöra að gufu regn það, er fellr í Bandaríkjunum 
einn tíunda hluta úr þuml. á þykt, þá þurfi til þess meira afl, en 
allar gufuvélar í New York, Philadelphia og Chicago geta fram- 
leitt, þó þær gengu dag og nótt í heila öid. Þessu vatni er ekki 
einungis lyffc upp frá jörðu, heldr er það hreinsað, síað, destillerað, 
rétt eins os það væri skapað að nýju. Þakið byggir sig einlægt upp 
að nýju, eldrinn og andardráttrinn brennir því í sífellu, og það sem 
verra er, býr einlægt til hina deyðandi kolsýru. En trén eru og 



—144- 


stöðugt að vinua, sem skapandi verkfæri, og kæta tjónið. Ilinir sí- 
starfandi fingr þeirra sína haglega hið ósýnilega eitr úr loftinu. Með 
enn ineiri hagleik skifta þeir hverri smaögn, sem deyðir, í tvær, sem 
lífga, og hreyta kolaefninu í eldivið og fæðu, en súrefninu í eld og 
andardrátt. Þeirhúatil timhr fyrir húsþök vor og endrhrota. þetta 
þak jarðar, sem hlífir oss sí og æ, eins og ú hinum öðrum degi, er 
heimsandinn starfandi að þenja út þessa dásamlegu festingu, til að 
skyggja á og hlífa oss á daginn, til að verma ogskýla oss á nóttunni, 
til að kveikja himneskan eld, svo vér getum hitað hýhýli vor á vetr- 
um, svo að lífið geti runnið um líkama manna, dýra og grasa. 

(Framhald síðar). 


LEIÐRÉTTIKG. í Ágúst-hefti „Dbr.“ í sögtmni : „í frostinu" hefir 

misprentast bls. 118,18. 1., afeaka, á að vera ásaka. Bls. 119, 21.1.,. 

sem hún bar einmitt af því, ogsvoaf hinu, að þau sneru mvrku hliðun- 

um saman, svo henni var það óhætt; á að vera :.sem hún bar, ein- 

mitt afþví, og svo hinu„ :.ð þau sneru myrku hliðunum saman, var 
henni þaö óhætt; 



ritstjóri Skapti Jösepsson eand. phil. Ágætt. fréttablað, hefir inni að 
halda skemtandi, fræðandi og vel ritaðar ritgjörðir, og ágætar neð- 
anmáls-sögur. Fæst hjá G. M. Thompson, Gimli. Arg $1,20 


QnnriQiií' qt* í Útsölnmenn SUNNANFARA í Vestrheimi ern 
IO UIlllclIII íll 1 . ólafsson, 575 Main Str., Winnipeg; Sigfús Berg 
mann, Garöar, N. IJ.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og G. M. Thomi> 
son, Gimli, Man. Ilr. Chr. Olafeson er aðalútsölumaðr blaðsins í Oan- 
ada og hefir einn útsölu á því í Winnipeg. Verð $1.00. 

Sunnanfari allr frá byrjun fæst hjá 
G. M. Thompson. Árg. á $1,00. 

Útsölumenn blaðsins biðjurn vér svo vel gera, að endursenda það af 
blaðinu, sem þeir hafa ekki von um að seljist. 

Uve nær sem kaupendr að „Dagsbrún" skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

S&°G. M. Thompson, er „business manager“ og féhirðir fyrir blaðið. 

„DAGSBRÚN" kemr út einu sinrn á mánuði hverjum, verð $1.00 
um árið í Vestrheimi; á íslandi Kr. 2.00, greiðist fyrir fram. Send til ís- 

lands en borguð hér $0.75.-Skrifetofa blaðsins er hjá Magn. J. Skapta 

son, Gimli, Man. Canada. 


liitstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 


Prentað hjá G. M. Thompson—Girnli 











